






CANIAD 


AR 


Ddammeg y mab Afradlon. 


M.yri yw'r Mab afradlon, Jê yn wir, &c: 
Adawodd gartref tirion, &c. 

ilynais fy mhleserau 

n mhell i wlad y cibau, 

Ieb feddwl dyfod adrau, &c. 

les dyfod arnaf eisiau, &c. 


oli mi wario'r eiddo, Digon gwir, âc. 
j )aeth newyn i'r wlad hôno, &c. 

''n mysg y moch a'r cibau, 

i )echreuais fod mewn eisiau, 

J oedd yno ddim a allai, &c. 

J“yth lanw'm dymuniadau, &c. 


] »echreuais yno ystyried Dedwydd ddydd sc 


N or drwm oedd fy nghaethiwed, &c. 


Yn nhŷ fy nhac iiae bara, 
A minnau yn marw yma, 

M, ae'r gweision yn cael bwyta, &c. 
'Fuag yno minnau a fentra', &c. 














2 


Afadre i ddweud fy nghyffes, Âr mor wael $c , 
Gan waeddi yn uchel, Pechais, &c. 

Yn wir dwyf ddim yn haeddu 

Fy ngalw yn blentyn i ti, 

'Rwyn meddwl gofyn hyny, &c. 

Cael rhywle gyda'r teulu, &c. 


Er mod ìi yn mhell er hyny, Rhyfedd hyny, | 
Fy anwyl dad a'm canfu, &c. | 
Fe redodd i'm cyfarfod, | 
Er maint fy annheilyngdod ; | 
Tuag adref cefais ddyfod, &e. 

A'm derbyn yn lle 'ngwrthod, &c. 


O fy anwyl Dad, mibechais, Digon gwir,&c. 
Dy gyfraith di a dorais, &c. 

Un wir 'dwyf ddim yn haeddu, 

Fy ngalw yn blentyn iti, 

Mae'r ddelw wedi ei cholli, &c. 

'Rwyn llawn o bob trueni, &c. 


Fe roddodd fy Nhad tirion, J)iolch byth, &c 
Orchymyn i' ei weision, &c,' 

Y wisg a ddygwch yma, 

A weithiodd. y brawd hyn2», , 

O Fethl'emi Galfaria. &c. 

Rhowch hi am y crwydryn. yma, &c. 





Rhowch fodrwy y briodas, Jddo ef, &c. | 
Yn arwydd o'r berthynas, &c. i'i 


wv s'gidiau parotoad 

I gerdded yn fwy gwastad, 

I harddu ffyrd y Ceidwad, &c. 
Mae gwledda etto i ddwad, &c. 


| Y llo pasgedig hwnw, Lleddwch. ef, &c. 
| ” Yn fywyd i'r rhai meirw, &c. 
” Bwytawn a byddwn lawen, 
Gan ddechreu ar yr anthem, 
Na welir arni orphen, 
| Gan ddyblu'r gan drachefn, &c. 


'Nawr dyma'r bachgen hwnw, Digon gwir, 
Fu'n gorwedd gyda'r meirw; &c. 3 
Fe'i collwyd er yn Adda, 

Fe'i cafwyd ar Galfaria ; 
'Nawr zwelwch hwnw yma, &c. 

“ Mae hyn yn destun gwledda, &c. 


'Does achos ineb ddigio; gon gwir, &c. 
^ Gall Duw wneud fel y myno ; &c. 
'Tramgwyddodd y mab hyna”; 
Pan oedd y teulu'n gwledda, 
| Wrth weled cadw'r pena', &c. 
| Ni ddeuai at y dyrfa, &c. 


t. Fymab paham y digi, Wrth fy ngras, &c. 
|. Am godi hwn I fynu? &c. 

| Mae yma fodd i tithau 

|. Cael llanw'th ddymuniadau ; 















4 


'Does prinder byth nac eisiau, &e. ' 
Mae gwledda i ti ac yntau, &c. 


Mae achos llawenychu, Cadw dyn, &c. 

Ac hefyd gorfoleddu ; &c. 

Fy ngras a'i dygodd yma, yN 
Fy ngras sydd yn ei wledda, | 
Fy ngras byth a ddisgleiria, &c. 
Cydganwn Haleluia, &c, 


Y gweision a'r holl deulu, Seiniwch gân, &c. 
Am godi hwn i fynu, &c. 

Angylion deuwch chwithau, 
Chwareuwch eich telynau 

Ynghyd a thorf o seintiau, &c. 

Nid ydyw'r wledd ond dechreu, &c. 


We'i cafwyd yn yr arfaeth, Llawenhewch, &c. 
Âc yn y brynedigaeth, &c. 

îy nghariad rhad diddechreu 
îa'dd fodd i lifo'n ffrydiau, 

iTwy rinwedd dyoddefiadau, &c. 
aw adre ryw filiynau, &c. 


DIWEDD, 


uu ———_ uu uu du 


E. Grijjiths, Argraffydd, Abertawy. 


